í 


FFOPtDD 

T 


BYWTD  TEAGYWYDDOL, 

A DDARLUNIE  VN  YR 

YSGRYTHYRAU  SANTAIDD* 


41  Chwìliwch  yr  ysgrythyrau ; canys  ynddynt  hwy  yr  ydych  chwi  yn  meddwl 
cael  byuyd  tragyunjddol : a hwynt-hwy  yw  y rhal  sydd  yn  tystiolaethu  a« 
danaf  fi  : ond  ni  fynwch  chwi  ddyfod  ataf  fi,  fel  y caífoch  fywyd.”— Crist. 


GAN  JOHN  DAYIS,  MERTHYR. 


MERTHYR-TYDFIL: 

ARGRAFFWYD  AC  AR  WERTH  GAN  J.  DAVIS,  GEORGETOWN; 

AR  WERTH  HEFÍD 

Gan  y Saint  yn  gyffredinol,  a Uawer  o Lyfrwerthwyrs 
trwy  y Deau  a’r  Gogledd. 


1850. 


f Pris  'i$a 


FFOBDI) 

y 

BYẂYD  TJ!.V(;V\VV!)l)OL. 


Kid  oes  diia  yn  fwy  ei  bwys  nä  bywyd  tragyẅyddol-  C'hwiliá 
yr  hoii  hil  diìynol  am  dano  mewn  rhyw  ddull  neu  gilydd.  Mae 
y pajcan  yn  chwilio  am  dano  mor  ffyddlawn  ac  onest,  ag  ydyw 
y Criation  ; a thybia  y naill  y gall  ef  ei  feddu  yn  gystal  â’r 
llall.  I gyrliaedd  bjwyd  tragywyddol  y cyminer  gwragedd  eu 
lìosgi  gyda  cbyrff  marw  eu  gwyr,  ac  y taíiant  eu  plant  i’r  Ganges 
a than  olwynion  Juggernaut;  ac  i gyrhaédd  yr  un  peth,  y 
poena  Cristionogion  Cymru  gyda’u  gwahanol  grefyddau  yn  yr 
eglwysi  a’r  eapeli.  Mae  pawb  yn  cytuno  fod  bywyd  tragywyddol 
i’w.gael;  ond  nî  chytunant  yn  nghylch  pa  beth  ydyw,  nac  yn 
nghylch  y ffordd  i’w  feddu.  Penderfyna  poh  un  y gelìir  ei 
í'eddu  yu  ei  ftordd  ei  hunan.  Mae  y pagan  mor  henderfynol 
a ffyddiog  ag  ydyw  y Cristion  ; a rhodda  y naill,  fel  y llall, 
dystiolaethau  wrth  farw,  am  eu  gobaith  o wlad  well.  Cymmera 
y pagan  ei  ferthyru  am  ei  athrawiaeth  mor  gynted  â’r  Cristion, 
os  nid  cynt ; raae  y ddau  yn  barod  i selio  eu  tystiolaeth  â’u 
gwâed.  Os  mai  gwneyd  aberthiadau  mawrion,  selio  tystiolaeth 
ù gwaed,  marw  yn  heddychlawn,  &c.,  yw  yr  arwyddion  fod  dyn 
ar  y ffordd  i fỳwyd  tragywyddol,  mae  y pagaíi  ar  gystal  ffordd  â’r 
Oristion  ; ond  ni  chred  y Cristion  fod  y pagan  yn  iawn,  na’r 
pagau  fod  y Crístion.  Tra  y cred  un  mái  y Beîhl  yw  y ffordd, 
cred  y Ilall  mai  rhyw  lyfr  arall  ydyw.  Mae  pethau  fel  byn  yn 
arwain  Uaweroedd  i benderfynu  nad  yw  bywyd  tragywyddol  ond 
rhyw  heu  Sìloreg,  ac  nad  oes  neb  yn  gwybod  dim  yn  ei  gylch. 
Or.d,  etto,  gan  nad  oes  sicrwydd  gan  y dosparth  olafhwn  nâ.d 


óes  bywyd  tragywyddol  yn  bod,  dylent  fod  yn  bwyilog  î gon* 
demnio  ereill,  oblegid  medda  ereill  gymmaint  o wybodaeth  â 
hwythau.  Dichon  y gall  y pagan  neu’r  Cristion.  yn  eu  ffydd- 
ìondeb,  daro  eu  troed  wrtb  ddrws  y bywyd  ; tra  na  fydd  gobaith 
iddynt  h'wy>  0 herwydd  eu  hanghrediniaeth. 

Yn  wir,  yn  gymmaint  â bod  y pagan  yn  mhell,  a mnnau  yn 
hyw  vn  « ngardd  Cristionogaeth,”  priodpl  yw  chwilio  pa  faint  a 
ẃyr  Cristionogion  ynghyleh  eu  bywyd  tragywyddol  hwy,  gan 
adael  llonydd  i’r  pagan.  Mae  bywyd  tragywyddol  y Cristion- 
ogion  i’w  farnu  yn  ol  y Beibl,  yr  hwn  a ddywedant  sydd  yn  lyfr 
anffaeledig.  Credant  mai  yn  yr  Iîen  a’r  Newydd  Destamentau 
yn  unig  y mae  eael  byŵyd  tragywyddol,  ac  nad  gwiw  i neb 
ymofyn  am  dano  mewn  un  lle  arall.  Yr  oedd  pobl  yn  amser 
lesu  Grist  yn  union  o’r  un  farn,  gyda  byn  o wahaniaeth;  sef 
fod  y Cristionogion  yn  credu  fod  y bywyd  tragywyddol  yn  y ddau 
Destament,  tra  y credai  y lleill  mai  yn  yr  Hen  Destament  yn 
unig  V gellid  ei  gael.  Ond  yr  ydym  ni  yn  ammau  opiniwn  felly, 
am  ei  fod  yn  groes  i’w  Beibl  hwy  eu  liunain.  Dywedai  Iesu 
Grist  wrtb  y crefyddwyr  gynt  fel  byn:— “ Chwiliwch  yr  ysgryth- 
yrau  : canys  ynddynt  bwy  yr  ydycb  chwì  yn  meddwl  cael  bywyd 
iragywyddol ; a hwynt-hwy  yw  y rbai  sydd  yn  tystioliaethu  am 
danaf  fi,  Ond  ni  fyn.wch  chwi  ddyfod  ataf  fi,  fel  y caffoch 
fyimjdr  (Ioan  v,  39,  40).  Yr  oedd  y bobl  hyny  yn  meddwl,  fel 
y Cristionogion  yn  awr,  mai  yn  yr  ysyrythyran  yr  oedd'cael 
’hywyd  tragỳwyddol ; ond  dangosa  Crist  mai  ynddo  Ef  y mae 
eael  bywyd,  ae  niá  mewn  un  lle  arall.  Mae  yn  wir  fod  yr  ysgry- 
thyrau  yn  tystiolaethu  am  lesu  Grist,  ond  tystiolaethu  y maent 
mai  ynddo  Ef,  ac  nid  ynddynt  hwy,  y mae  cael  bywyd  tragyw- 
yddoh  Nis  gall  fod  un  by  wyd  mewn  papyr  ac  inc ; ond  gall  y 
cyfryw  dystiolaetbu  pa  le  mae  bywyd  i>  gael ; a dyna  i gyd  a 
wna  yr  ysgrythyrau.  Mae  yr  ysgrythyrau  yn  fuddiol  iawn,  ynte, 
nid  er  rhoddi  bywyd  tragywyddol  eu  hunain,  ond  er  dangos  pa  le 
y gellir  ei  gael.  Wel,  “ chwiliwch  yr  ysgrythyrau,”  anwyl  Grist- 
äonogion  ; ond  peidiwcb  meddwl  mwy  mai  yn  yr  ysgrythyrau  j 
mae  cael  y bywyd  tragywyddol : tystiolaetbu  mae  yr  ysgrytbyrau 
am  y ffordd  i’w  gael,  sef  trwy  ddyfod  at  Iesu  Grist  yn  y dull  a 
ddesgrifia  yr  ysgrytbyrau.  Y mae  “ cbwilio  yr  ysgrytbyrau”  yn 
dda,  ond  'y  mae  myned  at  Grist,  fel  y caffbm  fywyd,  yn  llawer 
iawn  gwell. 


Öud-  cyn  rayned  at  Tesu  Grist  i ymofyn  bywyd  tragywyddoi* 
“■  !•“»'  ,v»  dda  “chwiüo  yr  ysgrythyrau,”  er  cael  allan  pa  beth 
V.v  y hywyd  hwnw.  Mae  yr  ysgrythyrau,  yn  neillduol  y Test- 
:íment  Newydd,  yn  tystiolaethu  yn  eglur  yn  ei  gylch ; a chan 
hyny,  “ chwiliwch  yr  ysgryîhyran.”  yn  loan  xvii,  3,  dywedir, 
‘ A hyn  yw  y bywijä  tragyieyddol,  iddynt  dy  adnabod  di  yr  unig 
wn-  Dduw,  a’r  bwn  a anfonaist  ti,  Iesu  Grist.’’  Yn  awr.  gwelir 
mai  adnahod  Duw  a’i  í'ab  lesu  Grist,  yw  y bywyd  tragywyddoi, 
ac  nid  dim  arall.  Y sawl  »•  wyddai  oreu  sydd  wedi  llefaru  y 
geiriau,  ac  y raae  yn  riresymol  eu  bod  yn  wir,  Nid  gwiw  gadael 
opiniynau  ilynion  i gaei  y flaenoriacth  ar  ddywediad  pendant 
íesu  Grist:  “ Hyn  yw  y bywyd  tragA  wyddoí,”  meddai  efe,  “sef 
iddyn.t  dy  ndnabod  di  yr  unig  wir  Dduw,  a’r  hwn  a anfonaist  ti, 
lesu  ’Gl-ist.’’  Trwy  chwiîio  yr  ysgrythyrau  yn  mhellach,  gwelir 
yn  Math.  xi,  27,  “ nad  cdwyn  neb  y Tad  ond  y Mab,  a’r  liwn  yr 
ewyllysio  y Mab  ei  ddadguddio  iddo.’’  Os  gellir  adwaen  y Mab, 
deuir  i adwaen  y Tad  heGd  ; canys  addawa  y Mab  ei  ddad- 
guddio.  O ganlyniad,  nid  oes  achos  i neb  ofni  nas  gaiì  gael 
bywyd  tragywyddoi,  ond  cael  adnabyddiaetb  o lesu  Grist. 

Bellach,  wedi  cael  yr  ysgrythyrau  i dystiolaethu  mai  adnabod 
y 'i  ad  a’r  Mab  yw  y bywyd  tragywyddoî,  ac  y gellir  adnabod  y 
Tad  trwy  v Mab,  cawn  ohwiiio  yr  ysgrythyrau  yn  nesaf,  er  caei 
allnj  pa  beth  sydd  i’w  oiygu  wrth  adnaboo  y Tad  neu’r  Mab? 
In  Matb.  xvi,  19,  goíyna  Iesu  Grist  i’w  ddyscyblion,  ar  ol 
ciywed  fod  ,y  bobl  yn  dweyd  mai  efe  oedd  Ioan  Fedyddiwr.  Elias; 
Jeremias,  neu  un  o’r  prophwydi,  “ Ond  pwy  meddwch  chwi  ydwyf 
û ? A Simon  Pedr  a atebodd  as  a ddv\vedodd,  Ti  vw  Crist, 
Mab  y Duw  byw.  A’r  lesu  ga-n  ateb  a dywedodd  wrtho,  Gwyn 
dy  l’yd  diý.Sitnon  mab  Jonas  ;.  canys  nid  cìy  a ywaed  ci  ddadgudd- 
iod(l  hyn  i ti,  ond  fij  Nhad  yr  bwn  sydd  yn  y nefoedd.  ' Ac  yr 
ydwyf  finnau  yn  dywedyd  i ti,  mai  ti  yw  Pedr,  ac  ar  y graig  hon 
vr  adeiladaf  fy  eglwys  ; a phyrtli  uífern  nis  gorcbfygant  hi.”  Yn 
awr,  fe  welir  fod  Pèdr  yn  gwybod  yn  ddiammheuol,  mai  Crisî 
oedd  Mab  y Duw  byw  ; ond  nid  yn  y ffordd  gyffredin  y daeth 
Pedr  i adnabod  Crist,  eithr  trwy  ddadguddiad  oddiwrth  ei  Dad. 

Fe  wyddai  pawb  mai  “mab  y saer"  ydoedd,  canys  yr  oedd  cig  a 
gwaed  (neu  ddynion)  yn  medru  dadguddio  hyny;  ond  trid  allai 
neb  wybod  mai  Efeoedd  Mab  y Duw  byw,  heb  ddadguddisd  eglur 
e’r  nefoedd,  yn  dywedyd,  “ Hwn  yw  fy  anwyl  Fab,  yn  yr  hwn 


rm  boctdlonwyd.”  Ar  y graig  hon  o ddadguddiad  yr  oe<id  Crisi 
yn  myned  i adeiladu  yr  eglwys.  Nid  oedd  gwiw  iddo  ei  hadeiiadu 
ar  un  sylfaen  arall.  Hon  oedd  “sail  yr  apostolion  a’r  prc- 
phwydi,”  a’u  sail  hwy  oedd  gwybodaeth  a dadguddiad. 

Wel,  nieddai  rhywun,  os  mai  adnabod  Crist  yn  yr  un  dull  â 
Phedr,  yw  y bywyd  tragywyddol,  pa  fodd  y gall  n.eb  yn  yr  oes 
hon  ei  adnabod,  ac  yntau  yn  y nefoedd.  Mae  yn  wir  y dywedir 
juai  ctdnabod  yw  y bywyd-.tragywyddol,  ond  pa  fodd  y mae  yn 
bosibl  i neb  adnabod  Iesu  Grist  yn  y dull  hyny,  yn  yr  oes  hon, 
pan  nad  yw  Duw  yn  llefaru  o’r  nefoedd  wrth  neb.  Ond  cofied  y 
cyfryw  nad  oedd  yr  Ysbryd  Glân,  neu  y Dyddanydd  arall,  ddim 
wedi  ei  ddanfon  i’r  byd  y pryd  hwnw.  Gwaith  yr  Ysbryd  Glân 
oedd  tystiolaelliu  am  Iesu  Grist,  mai  efe  yw  Mab  y Duw  byw 
(Toan  xv  a’r  xvi);  ac  yn  1 Cor.  xii,  3,  dywedir  “ Ni  alì  neb 
ddywedyd  yr  Arglwydd  Iesu  [neu  mai  efe  yw  Mab  y Duw  bywj, 
eithr  trwy  yr  Ysbryd  Glân.’’  Yr  Ysbryd  htrn  sÿdd  yn  cyd-dyst- 
iolaethu  ag  ysbrydoedd  dyscyblion  Crist,  eu  bod  yn  blant  i Dduw, 
ac  yn  gyd-etifeddion  â‘i  Fab.  Hwn  sydd  yn  egluro  dŷfnion 
•befhau  Du w, ac  yn  mynegi  o feádwl  y Tad  a’r  Mab.  Mae  ffordd, 
ynte,  i adnabod  mai  Crist  yw  yr  Arglwydd,  trwy  yr  Ysbryd 
Glân,  heb  achos  i Dduw  lefaru  ei  hun  o’r  nefoedd.  Mae.  y 
Dyddanydd  arall  yn  gwneyd  hyny  drosto. 

Felly,  gweiir  fod ,yr  ysgrythycau  yn  tystiolaethu  mai  adnabod 
Crist  yn  Fab  Duw  yw  y bywyd  tragywyddol,  ac  y gellir  adnäbod 
Crist  trwy  yr  Ysbryd  Glân,  yn  ddadguddiadol.  Nid  yw  credu 
yn  Nghrist  yn  ddigon,  ond  rhaid  ei  adnabod  ef  trwy  y Dyddan- 
ydd  arail.  Dyna  yw  tystiolaetb  yr  ysgrythyrau.  Pan  fyddo 
rhywun  yn  derbyn  yr  Ysbryd  Glân,  y mae  yn  cael  prawf  ma'r 
Crist  sydd  yn  ei  ddanfon,  ac  mai  efe  yw  yr  Arglwydd  ; yna,  yn 
ol  yr  ÿsgrythyrau,  mae  dyn  ar  y ffordd  i fywyd  tragywyddol. 

Yn  awr,  gan  ein  bod  wedi  dyfod  o hyd  i ben  pellaf  y .ffordd  i 
fywyd  tragywyddol,  yn  ol  desgrifiad  yr  ysgrythyrau,  cawn  bar- 
hau  i’w  chwilio  yn  inbeüacb,  í’ei  y gallwn  yn  y diwedd  ddyfod 
o hyd  hefyd  i ddechreu  y 'ffordd  gul,  ond  bendithiol  hon,  Yr 
ydyra  wedi  dyfod  mor  bell  yn  ol  ar  hyd-ddi,  felagiwybod 
mai  yr  Ysbryd  Glân  sydd  yn  dadguddio  lesu  Grist  a’i  Dad  ; ac 
yn  nesaf  cawn  chuilio  yr  ysgrythyrau  er  eael  gwybod  pa  beth 
yw  yr  Ysbryd  Glân,  a pha  un  a ellir  ei  dderbyn  yn  atvr  ai  peidio  ; 
- ».c  os  gellir,  yn  mha  fodd.  Rhywbeth  yw  yr  Ysbryd  Giàp  a at 


6 


drîyfod  o’r  nefoedd  i’r  ddaear,  a llanw  personau  arni  â’r  hyn 
sydd  yn  ei  gyfansoddi  ef  ei  hun.  (Act.  ii,  4).  Mae  yr  Ysbryd 
yn  elfen  i fedyddio,  yn  gystal  â dwfr  (pen,  i,  ô).  Nid  yw  dwfr 
yn  debyg  i’r  ddaear  na’r  awyr,  ond  y mae’r  tri  er  hyny  yn 
sylweddau  ; ac  os  yw  yr  Ysbryd  yn  wahanol  i ddim  a wyddom 
ni  am  dano,  nid  y\v  hyny  yn  un  prawf  nad  yw  yr  Ysbryd 
Glân  yn  sylwedd.  Pa  fodd  y gall  dim  lanw  gwagle  ? sylwedd  yn 
unig  sydd  yn  llanw.  Os  nad  aeth  rhywbeth  sylweddol  i mewn  i 
dernlau  y dyscyblion  ar  y Pentecost,  pa  fodd  y dyweda  Luc= 
iddynt  gael  eu  ‘í]lanw?,,  Hefyd,  os  nad  yw  yr  Ysbryd  Glân 
yn  sylwedd,  pa  fodd  y mae  Duw  yn  myned  i’w  dywallt  ar  bob 
cnawd,  yn  y dyddiau  diweddaf  ? a pha  fodd  y gallai  neb  wybod 
eu  bod  yn  ei  dderbyn  ? Pa  fodd  y gwyddai  Ioan,  ar  ynys  Pat- 
mos,  ei  fod  “ yn  yr  Ysbryd  ar  ddydd  yr  Arglwydd,”  os  nad  oedd 
rhywbeth  sylweddol  yn  ei  amgylchynu  ? Mae  yn  rhesymol,  ynte, 
fod  yr  Ysbryd  yn  sylweddol,  ac  y gellir  gwybod  am  ei  bresenoldeb, 
Yn  awr,  etto,  pa  beth  yw  yr  Ysbryd  Glân  o ran  ei  swydd  a’i 

w^aith  ? Cawn  yr  ysgrythyr  i ateb.  “ Ond  pan  ddêi  efe,  sef 

Ysbryd  y gwirionedd,  efe  a’ch  ty wys  chwi  ì bob  gwirionedd ; 
canys  ni  lefara  o hono  ei  bun,  ond  pa  bethau  bynag  a glywo,  a 
lefara  efe  : a’r  pethau  sydd  i ddyfod,  a fynega  efe  i chwi”  (Ioan 
xvi,  13).  Etto,  “ Eithr  eglurhad  yr  Ysbryd  a roddir  i hob  un 

er  llesâd ; canys  i un  trwy  yr  Ysbryd,  y rboddir  ymadrodd 

doetbineb  ac  i arall  ymadrodd  gwybodaeth,  ífydd,  dawn  iachau., 
gwneuthur  gwyrthiau,  prophwydoliaeth,  <&c.  (1  Cor.  sii,  7 — 10.) 

‘‘  A’r  holl  bethau  hyn  y mae  yr  un  a’r  unrhyw  Ysbryd  yn  e.14 
gweithredu,  gan  ranu  i bob  un  o’r  neilldu  megys  y mae  yn 
ewyllysio,’’  (adn.  11).  Dyna  ydyw  swydd  a gwaitb  yr  Ysbryd 
Glân;  ac  os  na  wna  yr  Ysbryd  y pethau  yna  yn  awr.  pa  faint 
gwell  yw  neb  o’i  dderbyn  ? 

Y pwnc  nesaf  yw,  a oes  addewid  yn  yr  ysgryíhyrau  y gellir 
derbyn  yr  Ysbryd  Glân  yn  yr  oes  hon  ? nen,  a oes  addewid  y 
gall  dynion  gael  eu  “ bedyddio  â’r  Ysbryd  Glân,”  neu  eu  “ geni 
o’r  Ysbryd,’’  yn  yr  oes  hon  ? Os  oes  ffordd,  y mae  yn  werth 
chwilio  yr  ysgrythyrau  i gael  gafael  ynddi ; 0 herwydd  heb  dder- 
byn  yr  Ysbryd,  nis  gellir  adnabod  y Tad  a’r  Mab  ; ac  heb  eu 
h adnabod  hwy,  nis  gellir  cael  bywyd  tragywyddol.  Profa  Pedr 
(yn  Act.  ii,  38,  39),  fod  yr  addewid  yn  cyrliaedd  yr  oes  hon  i 
dywed,  “ A chwi  a dderbyniwch  ddawn  yr  Ysbryd  Glân  ; canys 


7 


i ehwi  mae  yr  addewid,  ac  i’ch  plaut,  ac  i bawb  yn  mhell,  cynniftìr 
ag  a alwo  yr  Arglwydd  ein  Duw  ni  ato.”  Gwelir  wrth  hyn  fod 
addewîd  i bawb  yn  mhell  o dderbyn  yr  un  Ysbryd  ag  a dderbynid 
ar  ddydd  y Pentecost,  i’r  dyben  o fedyddio  pawb  trwy  yr  uri 
Ysbryd  yn  un  corff(l  Cor.  xü,  13),  yn  ol  addewid  loan  a Christ 
yn  M ath.  iii,  1 1 ; ac  Act.  i,  5.  Os  yw  bedyddio  a geni  o ddwfi' 
i barhau  yr  un  fath  er  aehub  dyn,  mae  yn  rhaid  fod  y bedyddio 
a’r  geni  o'r  Ysbryd  i barhau  yr  un  fath  hefyd  ; ac  o ganlyniad, 
raae  rn  rhaid  i ddyuion  dderbyn  yr  Ysbryd  yn  yr  un  dull  yn 
awr  ag  yn  yr  amser  gynt,  onide  ni  allant  fyned  i mewn  i 
deyrnas  Dduw.  “ Un  Ysbryd”  sydd,  a hwnw  fel  Duw,  yn  ang- 
hyfnewidiol. 

Wel,  ynte,  os  oes  addewid  yn  yr  ysgrythyrau  i gael  yr  Ysbryd 
Glân  yn  y dyddiau  hyn,  tebygol  yw  hefyrd  eu  bod  yn  dangos  y 
ffordd  i’w  dderbyn;  a’r  ffordd  i’w  dderbyn  ef  yw  y ffordd  î 
dderbyn  y bywyd  tragywyddol.  Chwiliwn  yr  ysgrythyrau,  ynte; 
a chawn  weled  yn  Act.  viii,  14—19,  yr  ymadroddion  hyn  : — “ A 
phan  glybu  yr  apostolion  yn  Jerusalem,  dderbyn  o Samaria  air 
Duw,  hwy  a anfonasant  atyut  Pedr  ac  Ioan : y rhai  wedi  eu 
dyfod  i wared,  a weddiasant  drostynt,  ar  iddynt  dderbyn  yr 
Ysbryd  Glân  (canys  etto  nid  oedd  efe  wedi  syrthio  ar  neb  o 
honynt;  ond  yr  oeddynt  yn  unig  wedi  eu  bedyddio  yn  enw  yr 
Arglwydd  lesu).  Yna  hwy  a ddodasant  eu  dwylaio  arnynt,  a 
hwy  dderbyniasant  yr  Ysbiyd  Glân.  A phan  welodd  Simon 
mai  trwy  osodiad  dwylaw  yi‘  apostolion  y rhoddid  yr  Ysbryd 
Glân,  efe  a gynnygiodd  iddynt  arian,  gan  ddywedyd,  Rhoddwch 
i minnau  hefyd  yr  awdurdod  hon,  fel  ar  bwy  bynag  y gosodwyf 
fy  nwylaw,  y derbynio  efe  yr  Ysbryd  Glân.”  Etto,  yn  Act.  xix, 
f>,  dywedir,  “ Ac  wedi  i Paul  osod  ei  ddwylaw  arnynt,  yr  Ysbryd 
Glân  a ddaeth  arnynt;  a hwy  a draethasant  â thafodau  ac  a 
brophwydasant.”  Fe  welir,  fel  y gwyddai  Simon  yn  bur  dda, 
mai  trwy  osodiad  dwylaw  yr  apostolion  y mae  derbyn  yr  Ysbryd, 
ac  nad  gwiw  i neb  osod  dwylaw  heb  yr  “ awdurdod’’  yn  ei 
feddiant,  yr  hon  ni  ellir  ei  meddiannu  ag  arian,  o herwydd  maj' 
rhodd  Duw  ydyw.  Yn  awr,  yr  ysgrythyrau  sydd  yn  tystiolaetl)^ 
y pethau  hyn  ; ac  os  yw  Cristionogion  y wlad  yn  gysson  â } v*y 
eu  hunain,  dylent  gredu  eu  Beibl,  beth  bynag,  Os  dv«e<î 
rhywun  yn  y fan  hyn,  nad  oedd  neb  ond  apostolion  ynffosod 
dwylaw  yn  yr  amser  gynt,  darllened  y cyfryw  yr  haues  Acb 


.î£ , 1?)  am  Anan'ias  yn  gosod  ei  ddwylaw  ar  Saul,  fel  y lìenwiá 
ef  á’r  Ysbryd  Glâu.  Nid  oes  ueb  yn  cyfrif  bod  Anan'ias  yn 
apostol  ; ac  felly  mae  yn  rhesymol  fod  gallu  gan  yr  henuriaid 
yr  un  fath,  onide  buasai  anghen  i apostol  fod  yn  mhob  cangen 
o’r  eglwys,  er  gosod  dwylaw  ar  y bedyddiedigion.  Nid  oedd  dim 
yn  nwylaw  yr  apostolion  a’r  bennriaid,  yn  wabanol  i ddwylaw 
dynion  ereill,  ond  yn  unig  eu  bod  yn  dal  agoriadau  teyrnas 
nefoedd,  ac  yn  meddu  awdurdod  i ollwng  i mewn  a bwrw  allan' 
Hwynt-hwy  yw  y rhai  sydd  yn  sefyll  wrtb  y portb  cyfyng  i 
dderbyn  pawb  i mewn  i’r  ífordd  gul  svdd  yn  arwain  i fywyd 
tragywyddol.  Nid  oedd  yr  apostolion  yn  gosod  eu  dwyìaw  ar 
neb  er  derbyn  yr  Ysbryd  Glân,  os  na  fyddent  wedi  eu  bedyddio 
â dwfr  yn  fiaenorol,  fel  y gallwn  weled  trwy  cbwilio  yr  ysgryth- 
yrau.  Rbaid  geni  o ddwfr  yn  fiaenorol  i eni  o’r  Ysbryd,  os  na 
wna  Duw  eithriad,  fel  y gwnaeth  i deulu  Cornelius,  er  symud 
rhagfarn  yr  luddewon  yn  eu  cylch.  Nid  yw  eithriad  bytb  i’w 
cbymmeryd  yn  rheol.  Y rheol  yw  hon,  “ Oddieitbr  geni  dyn 
o ddwfr  ac  o’r  Ysbryd,  ni  ddichon  eí'e  fyned  i mewn  i deyrnas 
Ilduw  sef  bedyddio  a dwfr  yn  gyntaf,  ac  â’r  Ysbryd  Glân  ac 
a thân  wed’yn. 

Yr  ydym  erbyn  byn,  trwy  chwilio  yr  ysgrytbyrau,  wedi  myned 
mor  bell  yn  ol  ar  hyd  ffordd  y bywyd  tragywyddol,  nes  dyfod  at 
y porth  cyfyng  cyntaf,  sef  bedydd  dwfr,  yr  hwn  sydd  yn  arwain 
i’r  ail,  ac  yn  mlaen  ar  hyd  y ffordd  gul,  sef  fl’ordd  y bywyd. 
Mae  swyddogion  mewn  awdurdod . wrth  y portb  hwn  hefyd  fel 
y llall,  a chanddynt  allweddau  er  gollwng  i mewn.  Y porth 
bwn  yw  y tnwyaf  diystyrllyd  a bertbyn  i’r  deyrnas  yn  ngolwg 
dynìon,  ac  ychydig  iawn  sydd  yn  dewis  myned  i mewn.  Yn 
hwn  y mae  geni  o ddwfr  yn  cymmeryd  1 1 e,  er  parotoi  i eni  o’r 
Ysbryd,  Yn  y porth  yma  yr  oedd  Iesu  Grist  pan  yn  yr  afon 
gyda  Ioan,  yr  hwn  oedd  y portbor  ; canys  y mae  yn  ysgrifenedig 
Iddo  ef  yr  agorodd  y porthor,  a’r  defaid  a glywsant  ei  lais.” 
Mae  y porth  hwn  yn  rbyddhau  pawb  o’u  pechodau;  obìegid 
'weda  Pedr,  “ Edifarbewch,  a bedyddier  pob  un  n honoch  yn 
w Iesu  Grist,  er  roaddeuant  pecliodau  ; a chwi  a dderbyniwch 
wn  yr  Ysbryd  Glân  (Act*.  ii,  38).  Etto,  dywed  Ananias  wrtb 
“ Cyfod,  bedyddier  di,  a goloh  ymaith  dy  bechodau,  gan 
’•  enw  yr  Arglwydd”  (Act.  xxii,  16);  ond  “ nid  bwrw 
íudreddi  y cnawd,  eithr  ymateb  cydwybod  dda  tuag  a.t 


9 


Dduw,’  trwy  wneuthur  ei  ewyllys  ef.  “ Bedydd  edljeínoch,  et“ 
inaddeuant  peehodau”  y\v  yr  unig  fedydd  a ordeiniodd  Duw  ; a 
chan  fod  edifeirweh  yn  gyssylltiedig  anwahanol  â bedydd,  nis 
geìlír  bedyddio  babanod,  oblegid  na  allánt  edifarhau,  ac  am  nad- 
ydynt  wedi  peehu  yn  erbya  neb.  “ Un  bedydd”  sydd,  a rhaid  i 
hwnw  gael  ei  weinyddu  gan  un  sydd  yn  gwybod  ei  fod  yn  was 
cy  íieithl'awn  i Dduw,  ac-.  wedì  ei  alw  megvs  Aaron.  Nid  y\f 
trochiad  yn  fwy  o fedydd  na- thaenelliad,  os  na-fydd  y gweinydd- 
wr  yn  meddu  awdurdod  ; ac  fe  welir,  trwy  chwilio-  yr  ysgrythvrau, 
î Paul  fedyddio  y deuddeg  yn  Ephesus,  yr  ail  waith,  o herwydd 
nad  oedd  eu  bedydd  cyntaf  wedì  ei  weinyddu  gan  was  ordeiniedig, 
(t-rwel  Act.  xix,  1 7).  Pe  buasent  wedi  eu  bedyddio  gan  loan, 

neu  ryw  was  awdurdodedig  arall,  ni  fuasent  yn  anwybodus 
yn  nghylch  yr  Ysbryd  Glân ;.  cany-s  ni  anghoíi-ai  loan,  nac  un 
o weision  Duw,  i ddweyd  wr-th  bawb  atn  dano.  Yr  oedd  dweyd 
am  dano  yn  brif  orchwyl  iddynt  oll  -y  canys  hebddo  nis  gallai 
neb  gael  ei  achub.  (Mathew  iii,  1]).  Nid  yw  yn  rhesymol  i 
íeddwl  na  chafodd  y deuddeg  hy-n  eu  bedyddio  yn  jawn  o ran  v 
dull ; a rhaid,  gan  hyny,  mai  yr  awdurdod  oedd  yn  cisieu.  Ni 
ddantonodd  Duw  un  o i weision-  erioed  i “ eni  o ddwfr,”,  heb 
orchymyn  iddo  hefyd  hysbysu  am  y “ geni  o’r  Ysbryd.’p*  Os  myn 
rhywrai  chwilio  yn  fanylach  j’nghylch  y pwnc  hwri,  darilenerit 
ein  traethawd  ar  Fedydd,  Yn  awr,  dyma  ni  wedi  dangos,  yn 
fyi,  y porth  cyfyng  sydd  yn  myned  i mewn  o deyrnas  y tywyll. 
v\ch  i deyrnas  y goleuni } ac  mae  yn  rhaid  mai  bwn  yw  dechreti 
y íiordd  i fywyd  tragywyddol. 

Ond  cyn  y gali  neb  gael  ei  fedyddio,  neu  ei  eni  o ddwfr,  mae 
yn  ofynol  fod  ynddo  rhyw  gymhwysder  i hyny,  onide  gaiiai 
pawb  gael  myned  i mewu.  Yn  nheyrnas  y tywyllwch  y nraent 
oll  yn  bechad uri aid  g wrthry felgar  yn  erbyn  Daw,  am  nad  ydyut 
yn  ufyddhau  iddo  ; eithr  am  blant  bychain,  dywedwn,  fel  lesu 
Grist,  “ Eiddo  y cyfryw  rai  yw  teynias  nefoedd.’’  Ni  orchyrn- 
ynodd  Iesu  eu  bedyddio  hwy,  eithr  gadawodd  esiampl  i’w  ben- 
dithio;  a dylai  pawb  sydd  yn  credu  yr  ysgrythyrau,  ac  yn  eu 
chwilio,  ei  ddilyn  ef  yn  mhob  peth.  Wel,  ynte,  dangosa  y'1' 
ysgrythyrau  y rhaid  i bob  dyn  edifarhau  cyn  y gellir  ei  fedyddio. 

“ Edifarhewch,’’  meddai  Ioan,  “a  dygwch  tfrwythau  addas  i 
adifeirwch  “ a hwy  a fedyddiwyd  ganddo  efyn  yr  lorddonen, 
gan.  gyffesu  eu  pechodau”  (Math.  iii,  1—8).  “ Edifarhewchf 


ÎO- 


îiefrd  a ddywed  Pedr  ar  ddydd  y Pentecost ; a chynnifer  ag  “ s 
dderbyniasant  ei  air  ef  yrì  ‘eẁyllysgar  a fedyddiwyd.”  Nid  rhyw 
lefain  ac  wylo  yw  edifeirẃch,  ond  penderfyniad  i adael  yr  hyn 
sydd  yn  ddrwg,  a rhodio  “ mewn  newydd-deh  buchedd.  Nid 
oes  eisieu  rhyw  lawer  o arnsér,  ychwaith,  i edifarhau  ; canys  y 
snae  genj'tn  lianes  am  dair  mil  yn  edifarhau  ac  yn  cael  eu 
hedyddio  mewn  ychydig  o oriau,  ar  ddydd  y Pentecost.  Mae 
gẃybod  y ffordd  i edîfarhau  yn  jgryn  fanteisiol  er  myned  i mewn 
yn  iawn  trwy  y porth  cyfyng,  fel  ag  i gyrbaedd  y hywyd  tra- 
gywyddol. 

Eithr  cyn  y gall  neb  edifarbau,  mae  jui  anghenrheidiol  yn 
gj’ntaf  iddo  gredu,  fel  y tystiolaetha  jrr  ysgrythyrau,  Dywedir  am 
y tair  mil  a fedj’ddiwyd  ar  y Pentecost,  “ Hwythau  wedi  clywed 
hyn,  a ddwys-bigwj'd  yn  eu  calon,  ac  a ddywedasant  wrth  Pedr, 
a’r  aposíolion  ereill,  Ha  wyr  frodyr,  beth  a wnawn  ni  ? A Pedr 
a ddywedodd  wrthynt,  Ëdifarhewch,  &c.”  Heb  ffydd  anmhosibl 
yw  rhyngu  bodd  Duw',  Mae  gallu  gan  bawb  i gredu  ag  sydd 
rnewn  'oedran  a synwyr,  Nid  yr  Ysbryd  Glan  sydd  yn  achosi  i 
ẁeb  gfedu,  onide  \-r  oedd  lioll  ddj’scj'blion  Crist  wedi  derbyn  j’r 
Ysbryd  vn  flaenorol  i ddydd  y Pentecost.  Ar  ol  geni  o ddwfr  y 
rhoddir  yr  Ysbryd,  ac  nid  un  amsercyn  hyny.  t 

Ond  eyn  y gall  neb  gredu,  mae  yn  rhaid  cael  pregetbwr ; 
canys  dywed  j-r  ysgrythyrau,  “ Pa  fodd  y credant  yn  yr  liwn  ni 
ehîywsant  am  dano?  a p’na  fodd  jT  clywant,  heh  bregethwr?  a 
pha  fodd  j’  pregethant,  onis  danfonir  hwj’nt?  * * Am  hyny 

ífj’dd  sydd  trwv  glywed,  a chlywed  trwy.  air  Duw.”  (Rhui.  x, 
14 — i7.)  Fe  welir  wrth  h\rn  fod  vn  rhaid  wrth  bregetliwr  cj’n 
credu,  ac  fodiyu  rhaid  fod  y pregethwr  yn  ddanfonedig  ac  yn 
sneddu  yr  awduräod,  a’r  trysor  dwyi'ol,  sef  yr  efengyl,  yn  ei  “ lestr 
pridd  oaide,  nis  gall  neb  gael  ei  farnu  am  beidio  ei  gredu. 
Nid  yw  yn  un  prnwf  fod  pregethwr  yn  anfonedig,  o berwydd  ei 
fod  wecìi  darliesi  commisiwn  y deuddeg  apostol,  ac  wedi  dysgu 
ieithoedd,  &c.,  yn  y coleg.  Os  yw  v commisiwn  hwnw  yn  perthyn 
iddo  ef,  yna  djiai  yntau  helyd  aros  yu  .Jerusalem,  fel  j't'  apostol- 
ion,  “ hvd  oni  wisger  ef  â nerth  o’r  uchelder.”  (Luc  xxiv,  49.) 
Nid  oes  neb  yn  addas  i fvned  allan  i’r  byd,  mwy  nâ’r  aposlolion, 
heb  dderbyn  yn  gyntaf  o’r  nerth  hwnw,  fel  ag  y byddo  yn  dyst 
i Dduw  hyd  eithaf  j’  ddaear.  (Act.  i,  8.)  Canj's  “ yr  efengyl 
hon  am  y deyrnas  a bregethir  trwy  yr  holl  fyd,  er  tysliolaeth  ir 


H 


'nòíl  genedloedd  ; ac  yna  daw  y diwedd.”  t’Math.  xxiv,  14.) 
Felly,  nis  gall  un  pregethwr  bregethu  er  tystioìaeth , oddieithr  ei 
fod  ef  ei  hun  yn  dyst;  ac  nis  gall  neb  fod  yn  dys',  lieb 
feddu  gwybodaeth  a sicrwydd  ; oblegid  ni  bu  ein  hefengyl  ni 
tuag  atoch  mewn  gair  yn  unig,  eithr  hefyd  mewn  nerth,  ac  yn 
yr  Ysbryd  Glan,  ac  mewn  sicrwydd  mawr.”  (1  Thes.  i,  5.) 
N.id  danfon  gweision  i ddweyd  eu  barn  a’ú  meddwl  eu  hunain  y 
mae  Duw,  eithr  i ddweyd  ei  farn  a'i  feddwl  ef;  neu  mewn  geiriau 
ereill,  i bregethu  er  tystiolaeth. 

Er  mwyn  i ddynion  beidio  cymmeryd  eu  twyllo  gan  gau- 
hregethwyr,  chwilient  yr  ysgrythyrau ; ac  fé  gânt  weled  yno 
pa  fodd  y mae  adnabod  y gwir  bregethwr.  Mae  y gwas  danfon- 
edig  yn  wastad  yn  pregethu  yr  egwyddorion  cyntaf,  sef  y rhai 
sydd  yn  dechreu  rhrai  yn  Nghrist;  megys,  “ Edifarhewch,  a 
faedyddier  pob  ün  o honoch  yn  enw  lesu  Grist,  er  maddeuant 
pechodau;  a chwi  a dderbyniwch  ddawn  yr  Ysbryd  Glan,  &c. ;" 
ac  yna  yn  dysgu  iddynt  i “ gadw  pob  peth.’’  “ Pe  byddai  i ni,’’ 
ebe  Paul,  “ neu  angel  o’r  nef,  efengylu  i chwi  amgen  nâ’r  hyn  a 
efengylasom  i chwi,  bydded  anathema.’’  (Gal.  i,  8 ) Arwydd  y 
gau-athrawon  yw  eu  bod  yn  dysgu  yn  amgen,  gan  ddweyd  nad 
oes  eisieit  y peth  hwn  a’r  peth  arall  mewn  oes  oleu  fel  hon,  ac 
mai  rhyfyg  mawr  yw  i neb  ddweyd  ei  fod  yn  gwybod  ei  fod  o 
anfoniad  Duw,  a bod  yr  arwyddion  i ganlyn  y credinwyr,  &c. ; ac 
arwydd  y gwir  athrawon  yw  eu  bod  yn  dweyd  fod  lesu  Grist  a’i 
apostolion  oll  yn  eirwir,  ac  na  ddylid  prègethu  dim  yn  amgen 
nag  a bregethasant  hwy.  Wel,  yn  awr;  chwilied  ein  darllenwyr 
yr  ysgrythyrau,  i edrych  a ydyw  ỳ petliau  hyn  felly ; ac  os 
ydynt,  hydded  iddynt  fyned  at  lesu  ôrist,  fel  y caífont  fywyd,  a 
hyny  yn  y ffordd  a ddesgrifìa  yr  ysgrythyrau. 

Yn  awr,  yr  ydym  wedi  chwilio  yr  ysgrythyrau  drwyddynt,  ac 
wedi  gweled  mai  ychydig  iawn  a ŵyr  Cristionögion  y wlad  hon 
am  y bywyd  tragywyddol  a feddylient  sydd  yn  eu  Beibl.  Dang- 
osasom  nad  yw  y cyfryw  fywyd  i’w  gael  yn  yr  ysgfythyrau,  ac 
nad  ydynt  hwy  ddim  ond  tystiolaethu  am  yr  Hwn  sydd  yn  gallu 
rhoddi  y hywyd  tragýwyddol.  Mae  y by  wyd  liwn  wedi  ei  ddangos 
genym  yn  iaith  yr  ysgrythyr,  a’r  ffordd  i’w  gyrhaedd  wedi  ei 
liodi  yn  fanwl,  ynghyd  â phorth  y geni  drachefn,  fel  y galî 
pawb  eu  canfod,  trwy  fyned  yn  grediniol  ac  yn  edifeiriol  atynt 
dau  arweiniad  gwas  anfonedig  Duw,  sef  un  o Saint  y Dyddiau 


12 


jDiẁetìdaf.  Mae  mîloedd  wedi  gwneuthur  felly  yn  yr  oes  hon,  a'c 
wedi  dyfod  i wybodaeth  o’r  gwirionedd. 

Mae  pregethAvyr  y Saint  o ddanfoniad  Duw,  àc  nid  ydynt  yn 
“ efengylu  dim  yn  amgen  am  hvny,  creded  pawb,  edifarhaent, 
a bedyddier  hwy  er  maddeuant  pechodau,  fel  y gallont  dderbyn 
yr  Ys'oryd  Glan,  fel  y gallont  adnabod  yr  Argiwydd  îesu,  ac  fel 
y dadguädio  yntau  ei  Dad  iddynt;  canys  “ hyn  yw  y bywyd 
îragywyddol,  iddynt  dy  adnabod  di  yr  unig  Dduwr,  a’r  hwn  a 
anfonaist  ti,  Tesu  Grist.” 


Idwybr  cul  yw  ffordd  y bywyá, 
Llwybr  croes  i lwybrau’r  byd  ; 
Cyfyng  yw  y portli  sydd  iddo — 
Dyfrllyd  fedd  yw’r  maint  i gyd. 
Trwy  y dwfr  golchir  pechod, 

Trwy  yr  Ysbryd  gwneir  ni’n  blant, 
A tlrrwy  deithio  ffordd  y bywyd 
Y gorchfygwn  bob  rhyw  chwant. 

Trwy  yr  Ysbryd  mae  adnabod 
Duw  â’r  Arglwydd  lesu  Grist, 
’K,hyn  yw’r  bywyd  tragywyddol 
Sydd  yn  lloni’r  mwyaf  trist. 

Pwy  sy’n  dewis  derbyn  bywyd  ? 

Doed  at  Grist  i’w  gael  trwy  ffydd  c 
Pwy  fỳn  aros  mewn  caethiwed, 

Tra  y gellir  dod  yn  rhydd  ? 


V 


30HN  DAYIS,  ASCBAfpyDa,  MBRTBVR-TyDFlt; 


